Sæl er þjóðin, hvers Guð er 
Drottinn; og fólkið, sem hann 
hefur útvalið sér til arfleifðar. 


SÁLMUR 33:12 


ÞAð ERU FJÖGUR SANNINDI SEM Við ÞURFUM 
Að SKILJA Að FULLU: 


ÓÐ GUÐ ELSKAR ÞIG. 


GUð VILL Að ÞÚ HAFIR EILÍFT LÍF MEð HONUM Á HIMNUM. 
Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að 
hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. JÓHANNES 3:16 


GUð VILL Að ÞÚ EIGIR INNIHALDSRÍKT LÍF. 
Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. 
Ég er kominn til þess, að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. JOHANNES 10:10 


HINS VEGAR UPPLIFA MARGIR EKKI INNIHALDSRÍKT LÍF OG ERU 
ÓVISSIR UM EILÍFT LÍF VEGNA ÞESS Að... 


MAÐURINN ER SYNDUGUR Í EðLI SÍNU. 
HANN ER ÞVÍ AðSKILINN FRÁ GUðl. 


ALLIR HAFA SYNDAGT. j . 
Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, RÖMVERJABREFIð 3:23 


REFSING SYNDARINNAR ER DAUðl. 
Laun syndarinnar er dauði... RÓMVERJABRÉFIð 6:23 


Í BIBLÍUNNI ER MINNST Á TVENNS KONAR DAUðA: 


* LÍKAMENN DAUÐI 
Og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að 
fá sinn dóm, HEBREABREFIð 9:27 


* ANDLEGUR DAUÐI EÐA EILVIÐUR AÐSKILDUR FRÁ GUÐI 

En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðurstyggilega og manndrápara og 
frillulífismenn og töframenn, skurðgoðadýrkendur og alla lygara 

er staður búinn í díkinu, sem logar af eldi og brennisteini. Það er hinn 
annar dauði. OPINBERUNARBÓKIN 21:8 


EF MAÐURINN ER AðSKILINN FRÁ GUáðl VEGNA SYNDAR SINNAR, 
HVER ER ÞÁ LAUSNIN Á ÞESSU VANDAMÁLI? 


Við HUGSUM OFT UM ÞETTA SEM LAUSNIRNAR: 


TRÚARBRÖGð, GÓðVERK, SIðFERðI 


HINS VEGAR ER AðEINS EIN LAUSN SEM GUð HEFUR VEITT. 


JESÚS KRISTUR ER EINA 
LEIÐIN TIL HIMNA. 


ÞETTA ER ÞAð SEM GUð SAGðI. 
Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. 
Enginn kemur til föðurins, nema fyrir mig. JOHANNES 14:6 


JESÚS KRISTUR GREIDDI Að FULLU REFSINGUNA FYRIR SYNDIR ÞÍNAR. 
Kristur dó í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir, réttlátur fyrir rangláta, til þess 
að hann gæti leitt yður til Guðs. Hann var deyddur að líkamanum til, 

en lifandi gjörður í anda. 1. PÉTURSBRÉF 3:18 


GUð HEFUR FYRIRHEIT UM EILÍFT LÍF. 
Sá sem trúir á soninn, hefur eilift líf, en sá sem óhlýðnast syninum, 
mun ekki sjá líf, heldur varir reiði Guðs yfir honum. JOHANNES 3:36 


HINS VEGAR ER EKKI NÓG Að VITA HVAð JESÚS KRISTUR HEFUR GERT 
FYRIR OKKUR. 


Við VERÐUM Að SETJA TRÚ OKKAR Á DROTTIN 
JESÚ KRIST TIL HJÁLPRÆðIS OKKAR. 


FRELSUN OKKAR ER MÖGULEG FYRIR NÁð GUðS FYRIR 

TRÚ Á JESU KRIST. 

Því að af náð eruð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður 
að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta 
miklast af því. EFESUSBREFIð 2:8-9 


SEGÐU ÞESSA BÆN TIL GUðS Í TRÚ: 


DROTTINN JESÚS, ÞAKKA ÞÉR KÆRLEGA FYRIR MIKLA ÁST ÞÍNA 

TIL MÍN. ÉG JÁTA Að ÉG ER SYNDARI OG ÉG BlAST FYRIRGEFNINGAR. 
ÞAKKA ÞÉR FYRIR Að DEYJA Á KROSSINUM TIL Að BORGA SEKTINA 
FYRIR SYNDIR MÍNAR. ÉG TRÚI Á UPPRISU ÞÍNA FRÁ DAUÐUM. 

HÉÐAN Í FRÁ TREYSTI ÉG ÞÉR SEM DROTTNI MÍNUM OG FRELSARA. 
ÉG FÆ GJÖF ÞÍN UM EILÍFT LÍF OG ÉG GEF LÍF MITT TIL ÞÍN, HJÁLPAðU 
MÉR Að HLÝÐA SKIPUNUM ÞÍNUM OG VERA ÞÓKNANLEG Í AUGUM 
ÞÍNUM. AMEN. 


EF ÞÚ TRÚIR Á JESÚ KRIST HEFUR EFTIRFARANDI 
KOMIð FYRIR ÞIG: 


* ÞÚ EIGIÐ LÍF MEÐ GUÐI. 
Því sá er vilji föður mins, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi 
eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. JOHANNES 6:40 


“ ALLAR SYNDIR ÞÍNAR ERU FYRIRGEFNAR. (FYRIÐ, NÚTÍÐ, FRAMTÍÐ) 
Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns 
elskaða sonar. í honum eigum vér endurlausnina, fyrirgefningu 

synda vorra. KÓLOSSUBREFIð 1:13-14 


= ÞÚ ERT ALVEG NÝ SKEPNA Í AUGUM GUðS. 

ÞETTA ER UPPHAFIÐ Að NÝJU LÍFI ÞÍNU. 

Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla varð að engu, sjá, 
nýtt er orðið til. 2. KORINTUBRÉF 5:17 


= ÞÚ ERT NÚ BARN GUðS. 
En öllum þeim, sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs 
börn, þeim, er trúa á nafn hans. JOHANES 1:12 


Að GERA GÓðVERK ER EKKI LElð TIL HJÁLPRÆðIS, 
HELDUR SÖNNUN UM HJÁLPRÆðI OKKAR. 

Því að af náð eruð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður 
að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta 
miklast af því. EFESUSBREFIð 2:8-9 


Öll smárit ókeypis eins og Guð gefur. Ekki til sölu. 


